Mae ein hysgolion angen arian 


Mae ein hysgolion yn wynebu argyfwng. Ledled Cymru, 
mae cyllid wedi ei gwtogi cymaint fel bod tri chwarter 
ysgolion uwchradd yn rhedeg ar ddiffyg ac mae mwy na 
chwe ysgol o bob deg wedi dioddef toriadau i gyllid ers 
2010. 


Mae cynorthwywyr addysgu mewn ysgolion cynradd yn 
cael eu diswyddo er gwaethaf nifer uwch o ddisgyblion 

a chynnydd yn niferoedd disgyblion gydag anghenion 
dysgu ychwanegol (ADY). Ar yr un pryd, mae'r nifer o staff 
cefnogaeth ADY wedi ei gwtogi o 9.2%. 


Mae ysgolion eisoes yn wynebu ailstrwythuro a diswyddo 
oherwydd pwysau ar gyllid. A nawr mae costau a 
chwyddiant yn codi, gan wneud pethau'n waeth. Mae 
UNSAIN yn ymgyrchu i sicrhau bod pob ysgol wedi ei 
ariannu'n ddigonol i stopio toriadau yn eich ysgolion lleol. 


Rydym angen i'n hysgolion fod yn llefydd diogel, iach a 
hapus i blant a phobl ifanc ddysgu ynddynt. Ond mae 


staff cefnogi penodol yn dwyn pwysau'r toriadau mewn 
gweinyddu, cyfleusterau, glanhau - a'r ystafell ddosbarth. 


Mae staff ysgolion yn dweud wrthym eu bod ar ben eu 


E— tennyn er gwaethaf eu hymroddiad i gadw ysgolion yn 


<y rhedeg. 


da 
UN I$ ON Rydym yn gofyn i rieni, athrawon, gwleidyddion a’r 
~= cyhoedd weithio gyda ni i ymgyrchu ar gyfer y cyllid mae 


Cymru Wales ein hysgolion yn haeddu. 


#speakupforschools 


for your 
school 


EE 


A phwy ddylech 
chi gysylltu 
e E-bostio eich AS 


e Chwiliwch am 
eich cangen 
UNSAIN trwy ffonio 
0800 0 857 857 


e _ Chwiliwch am eich 
cynghorydd lleol 
ar-lein. Chwiliwch 
am ‘gynghorwyr’ ar 
www.gov.uk 

e UNSAIN mewn 
Ysgolion ar 
Facebook a Twitter 
#Speakupforschools 


e E-bost education 
unison.co.uk 


Mae UNSAIN ar 

gyfer pob gweithiwr 
gwasanaethau 
cyhoeddus, ble bynnag 
maent yn gweithio. 


Ymunwch â ni trwy ffonio 
0800 171 2194 neu fynd i 
joinunison.org 


SSN 


UNISON 


Cymru Wales 


#speakupforschools 


Dwi eisiau stopio toriadau 
mewn ysgolion — beth alla i 
wneud? 


Gyda'n gilydd gallwn wneud 
gwahaniaeth. 


Os ydych yn rhiant... 


Siaradwch â'ch pennaeth, llywodraethwyr, AC, 
AS neu gynghorwyr lleol — neu ddim ond un 
ohonynt! Gadewch iddynt wybod sut mae diffyg 
cyllid wedi effeithio ar eich ysgol a'ch bod eisiau 
gwyrdroi'r toriadau. 


Os ydych chi'n gweithio mewn ysgol... 


Siaradwch â'ch cydweithwyr, eich cynrychiolydd 
undeb a'ch tîm rheoli am y toriadau. 


Ymunwch â'r 250,000 o bobl eraill sy'n gweithio 
mewn ysgolion yn UNSAIN — yr undeb ar gyfer 
staff cefnogi ysgolion yn y Deyrnas Unedig. Po 
fwyaf o aelodau sy'n codi eu llais, y cryfaf fydd 
eich llais yn eich ysgol. 


Pawb... 


Gweler ein hadnoddau ar gyfer 
ymgyrchu i ddiogelu eich ysgol ar 
www.unison.org.uk/our-campaigns/ 


Cysylltwch â'ch AC ac AS a rhoi gwybod iddynt 
am y toriadau y gwyddoch amdanynt er mwyn 
iddynt allu ei godi fel pryder yn y senedd 


Gadewch i'ch cynghorwyr lleol wybod bod 

ein hysgolion angen mwy o arian, nid mwy o 
doriadau (mae'r rhan fwyaf yn cael eu hethol 
ar bleidlais fechan felly mae'ch barn yn bwysig 
iddynt) 


Ymunwch â'r dudalen Facebook UNSAIN mewn 
Ysgolion a dilyn @UNISONinSchools ar Twitter 
Dywedwch wrthym am doriadau lleol a gwyddoch 
amdanynt. E-bost: education@unison.co.uk 


Rhowch wybod i'ch cangen UNSAIN leol am y 
toriadau. 


Argraffwyd a chyhoeddwyd gan UNSAIN, 130 Euston Road, Llundain NW1 2AY. CU/Mehefin 2019/25678/4086/UNP 15595. 


Our schools need more money 


Our schools are at crisis point. Across Wales, funding has 
been cut so much so that three quarters of secondary 
schools are running at a deficit and more than six schools 
in ten have suffered cuts to funding since 2010. 


TAs in primary schools are being made redundant despite 
higher pupil numbers and an increase in the numbers of 
pupils with additional learning needs (ALN). At the same 
time, the number of ALN support staff has been cut by 
9.2%. 


Schools are already facing restructuring and redundancies 
because of funding pressures. And now costs and 
inflation are rising, making things worse. UNISON is 
campaigning to ensure that all schools are properly 
funded and to stop cuts in your local schools. 


We need our schools to be safe, healthy and happy 
places for children and young people to learn in. But 
dedicated support staff are bearing the brunt of the cuts 
in admin, facilities, cleaning — and the classroom. 
School staff tell us they are near breaking point despite 
— their commitment to keep schools running. 


U N | SON We are asking parents, teachers, politicians and the public 
“<> = to work with us to campaign for the funding our schools 


the public service union deserve. 


#speakupforschools 


I want to stop the school 


f 
z sehosj cuts - what can I do? 


Together we can make a difference. 


If you’re a parent... 


Who to contact e Talk to your head teacher, governors, AM, MP or 


e Email your MP local councillors — or just one of them! Let them 

e Find your UNISON know how underfunding has affected your school 
branch by calling and that you want the cuts reversed. 
0800 0 857 857 

e Find your local If you work in a school... 
councillor online. e Talk to your colleagues, your union rep and your 
Search 'councillors' management team about the cuts. 


a www gov ult e Join 250,000 other people who work in schools 


* UNISON in Schools in UNISON - the union for school support staff in 
Facebook and Twitter the UK. The more members who speak out, the 
#Speakupforschools stronger your voice will be in your school. 

e Email education@ 
unison.co.uk Everybody... 

UNISON is for all e See our resources for campaigning to protect 

public service workers, your school at www.unison.org.uk/our- 

wherever they work. campaigns/ 

Join us by calling e Contact your AM and MP and tell them of the 

0800 171 2194 or visit cuts you know about so they can raise it as a 

joinunison.org concern in parliament 


e Let your local councillors Know that our schools 
need more money, not more cuts (most are 
elected on a small vote so they care what you 
think) 


e Join the UNISON in Schools Facebook page and 
follow @UNISONinSchools on Twitter 
x e 


— Tell us about local cuts you have heard about. 


SN 
2 Email: education@unison.co.uk 
AU», 


e Tell your local UNISON branch about the cuts. 
the public service union 


#speakupforschools 


Published and printed by UNISON, 130 Euston Road, London NW1 2AY. CU/June 2019/25678/4086/UNP 15595. 


